Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2018  with  funding  from 

University  of  lllinois  Urbana-Champaign  Alternates 


https://archive.org/details/ytrysorcudddrama49lloy 


E.P.C .  Welsh  Drama  Series ,  No.  49 


Y  TRYSOR  CUDD 

Drama  fer ,  yw  nhafodiaith  canolbarth  Ceredigion, 
a  gytner  tna  thri  chwarter  awr  i}w  chwarae. 


Gan 

D.  LLOYD  JENIUNS. 


«S0 


CARDIFF  : 

THE  EDUCATIONAL  PUBLISHING  CO.,  LTD. 
London:  9,  Southamp ton  Street,  Holborn,  W.C.l. 


Rhaid  cael  caniatâd  i  chware’r 
ddrama  hon.  Anfoner  ceisiadau 
at  y  Cyhoeddwyr. 


Copyright  under  the  Copyright 
Act,  içio. 


Licences  granted  for  públic 
performance  by  the 
Educational  Publishing  Co.,  Ltd., 
Cardiff. 


$3\.UZ 

\/J  (o3 

Yvo  > 


I*M  RHIENI 
A’M 

HUNIG  CHWAER. 


f 


S  O 


? 


CYMERIADAU 


RISIART  MORYS  Y  BUARTH. 
ANN — EI  FERCH. 

DAN — Y  GWAS. 

LISA — Y  FORWYN. 


JOHN. 


RHAGAIR. 


“  A  ddyweto  pawb ,  gwir  yw,”  a  dywedai  pawb 
a  wyddai  rywbeth  am  Risiart  Morys  y  Buarth 
mai  dyn  caredig  oedd,  cymwynaswr  parod,  cymydog 
di-ail  :  yn  wir  o  bu  Cristion  erioed  yn  marchnata, 

Risiart  Morys  oedd  hwnnw.  Na  feddyliwn 
chwaith  mai  rhyw  sant  o'r  purdan  ydoedd.  Yr 
un  un  oedd  ef  cyn  ac  wedi  marw  Marged  ei  wraig. 
Profedigaeth  arw  a  fu  honno  iddo,  ond  gwelai,  serch 
hynnyfr  ymylon  euraid,  a  diolchai  am  gael  cadw 
Ann  eu  merch,  er  iddi  druan  bronathorri  ei  chalon. 

Nid  rhyfedd  iddi'n  bymtheg  oed  adael  yr  ysgol  a 
gwneuthur  ei  goreu  glas  i  lonni  aelwyd  ei  thad. 

Gwn  am  rug  y  mynydd,  gwn  am  rug  y  gors,  a  gwn 
mai  blodeuyn  yr  aelwyd  oedd  Ann.  Gwae  y  neb 
a'i  torrai  !  Ond  pwy  a  feiddiai  ? 

Un  gwas  ac  un  forwyn  fel  rheol  a  fyddai  yn  y 
Buarth,  ond  teimlai  Risiart  Morys  ef  ei  hun  yn 
heneiddio,  ac  yn  rhyfedd  iawn  (yn  wir,  yr  oedd  yn 
beth  rhyfedd),  rhyw  ddiwrnod,  ychydig  wedi  calan - 
gaeaf  daeth  bachgen  ieuanc  chwech  ar  hugain  oed 
heibio,  gan  holi  am  waith,  äcyn  naturiol  fe'i  cyfiogwyd 
heb  fawr  trafferth.  Ni  wn  i  fawr  iawn  o'i  hanes, 
ac  nid  yw  hynny  wahaniaeih  chwaith,  ond  ei  enw 
oedd  John,  enw  digon  cyfarwydd  beth  bynnag. 

Aeth  ef  a  Dan  y  gwas,  a  Lisa  'r  forwyn  yn  gyfeillion 
mawr,  ond  yn  lled  fuan  deallasant  na  fedrent  ei 
ddeall  ef  yn  llwyr.  Pam  ?  Wel,  gwell  imi  beidio 
a  dywedyd. 

r 

DNNHSft f  DF. 

JUJHOIS  UBRARfi 

*T  URBANŴ-CHAMPAIGN 


U  î  ..  • 


. 

■ 


Y  TRYSOR  CUDD. 


[Yr  Olygfa. — Cegin  amaethdy  :  dau  ddrws,  y 
naill  yn  arwain  allan  a'r  llall  i’r  llofft.  Ar  y 
canol  ceir  lle  tân — “  tân  ar  lawr  ” — wrth  reswm, 
a’r  mwg  fel  colofnau  yn  llenwi’r  simdde  fawr. 
Yn  ymyl  y  tân  gwelir  ysgiw,  ac  o’i  gwmpas  ceir 
hwrdd  hir  a  meinciau.  Ar  y  chwith  gwelir 
cwpwrdd  a  chloc  yn  ei  ymyl,  tra  mae  tresel  ar 
y  dde  a  llestri  arni.  Ynghrog  wrth  y  nenbren 
gwelir  ystlysau  o  gig  moch.  Goleuir  yr  ystafell 
gan  y  llusern  sydd  ar  y  bwrdd.  Pan  egyr  yr 
olygfa  y  mae  Lisa  ’r  forwyn  wrthi'n  prysur 
baratoi  swper.] 

:  -  #r"  1 

LISA  :  Wel,  dyma  flwyddyn  arall  bron  ar  ben 
eto.  Ma’  Ffair  Glangaea’  wrth  y  drws,  ac  ma’r 
hen  flwyddyn  wedi  myn’d  ar  garlam.  Wn  i,  a 
gwyd  mistir  dipyn  o  ’nghyflog  i  ?  Fe  ddyle  wneud  ; 
dyle,  achos  ’rwy  i  wedi  bod  yn  forw’n  fawr  dda 
iddo  ar  hyd  y  flwyddyn.  Yn  wir,  ’rwy  cystal  a 
gwas  iddo.  Ma’  ynte’n  gwbod  hynny  hefyd.  Hen 
undwpydwi  ’rwy’ncyfadde,  ond,  mawredd annw’l ! 
’do’sdim  rhaid  iddynlyncu  llyfyr  cyndysgu  gw’ith'o! 

7 


Y  TRYSOR  CUDD 


DAN  (yn  dyfod  i  mewn  â  llusern  yn  ei  law. 
Diffydd  y  llusern,  a  rhydd  hi  o’r  neilltu)  :  Wel, 
Lisa,  wn  i  ddim  shwd  wyt  ti’n  teimlo,  ond  ’do’s  dim 
gwahani’eth  gen  i  ta’r  byd  a’r  betws  yn  i  w’bod 
e,  ’rwy’i  wedi  blino. 

LISA  :  Paid  a  thwyllo  d’hunan.  Eisie  bwyd 
sy  amat  ti. 

DAN  :  Ma’  eisie  hwnnw  ama’i  hefyd.  Odi’r 
cawl  yn  barod  gyda  thi  ? 

LISA  :  Odi  ers  meityn,  ond  gwell  iti  aros  nes 
daw  John  a  dy  fistir  i’r  tŷ. 

DAN  (mewn  ymbil)  :  Dere  Lisa  fach,  dere  ag 
e  ’nawr  :  dere  wir,  achos  ’rwy  wedi  rhoi  gwair 
i’r  lloi  drosot  ti. 

LISA  :  O,  un  cyfrwys  wyt  ti  Dani.  Roi  di 
help  imi  roi  peth  i’r  moch  ?  Fe  gei  dithe  swper 
wedyn. 

DAN  :  Fe  helpa  i  di  odro  yn  y  bore,  fe  fydd 
hynny  llawn  cystal  ? 

LISA  :  O’r  gore,  ond  cofia  di  wneud.  (Rhydd 
Lisa  ei  swper  i  Dan.) 

DAN  :  Digon  i’r  diwmod  ei  ddrwg  ei  hun  Lisa  : 
dere  mla’n. 

LISA  :  Be  sy’n  bod  amat  ti  heno  ? 

DAN  :  Be  sy’n  bod  hefyd  :  odw  i’n  edrych  yn 
fwy  rhyfedd  nag  arfer  ’te  ? 

8 


Y  TRYSOR  CUDD 


LISA  :  Na,  ’rwyt  ti’n  edrych  yn  ddigon  rhyfedd 
bob  amser.  I  ble  ’rwyt  ti’n  myn’d  ?  O’s  cwrdd 
heno  ? 

DAN  :  O’s. 

LISA  :  Aros  di,  ’ngwas  i - Nos  Iau - nago’s 

’te,  a  chyhoeddwyd  yr  un  yn  y  Capel. 

DAN  :  Ie,  ond  falle  bod  un  yn  yr  Eglws. 

LISA  :  Falle  go  fawr,  g’lo’i  !  A  !  paid  ti  a 

meddwl  fod  Lisa’n  dwp  i  gyd.  Dwed  Dani, - 

ddweda  i  wrth  neb,  i  ble  ’rwyt  ti’n  myn’d  ? 

DAN  :  Myn’d  i  botshan. 

LISA  :  Dwed  y  gwir  Dani. 

DAN  :  Wel,  myn’d  i  garu  ’te.  Wyt  ti  wedi 
dy  foddloni  ’nawr  ? 

LISA  :  Odw  i,  ond  pwy  eisie  oedd  amat  ti  wneud 
y  fath  fuss  o  beth  bach,  dwed  ?  Gwilia  di’r  ciper, 
’machgen  i. 

DAN  :  Fe  wna  i’n  iawn  â  hwnnw,  paid  ti  a 
phrydem  dim. 

LISA  :  ’Rwy’n  siwr  y  byddi  di,  Dani,  ’n  priodi’r 
flwyddyn  nesa’. 

DAN  :  Ar  pryd  wyt  ti,  Lisa,  ’n  broffwyd  ’te  ? 

LISA  :  Wel,  meddwl  ’rowninag  o’et  ti  ddim  yn 
mynd  i  wneud  dy  gyflog  ’ma  leni. 

DAN  :  Nagw  i,  a  wna  i  ddim  chwaith  os  na 
chwyd  yr  hen  fachgen  fy  nghyflog  i. 

LISA  :  Faint  wyt  ti’n  ga’l  ’nawr  ? 

DAN  :  Dim  digon  i  gadw  gwraig,  Lisa. 

9 


Y  TRYSOR  CUDD 


LISA  :  Faint  ’te  ? 

DAN  :  Deg  punt  ar  Hugen,  a  choron  o  em,  a 
dim  ffyrling  yn  fwy. 

LISA  :  Taw  sôn,  ’rwyt  ti’n  ca’l  yn  lled  dda  ; 
wyddost  ti  faint  yr  w  i’n  ga’l. 

DAN  :  Hanner  can  punt  falle  ! 

LISA  :  Gad  dy  fodder.  Peder  ar  bymtheg,  a 
hanner  coron  o  em. 

DAN  (gan  estyn  ei  lestr)  :  Dere  a  chwarter  ’i 
lond  eto.  (Lisa  yn  ei  gymryd  ar  unwaith,  ac  yn 
ei  lenwi.)  Chwarter  ddwedes  i  ! 

LISA  :  Yf  e  i  gyd,  bachgen  ;  fe  wnaiff  les  i  ti. 
Nid  yn  amal  fyddi  di’n  ca’l  mwy  nag  yr  wyt  ti’n 
ofyn.  .  .  Ond  clyw  fel  yr  w  i  wedi  gwario. 

DAN  :  Paid  a  bod  yn  hir  ’te.  ( Yn  edrych  ar  y 
cloc.) 

LISA  :  Fe  ges  ddres  newydd  i  fynd  i  gyrdde  mawr 
Peniel,  ac  fe  gostiodd  honno  dair  sofren  felen. 
Cofìa  di,  mae’n  un  dda  serch  hynny.  Wel,  fe  ges 
hat  newydd,  ac  fe  dales  ddeg  swllt  ar  hugen  amdani. 

DAN  :  Ble  ma  honno  ’te  ? 

LISA  :  O,  dim  ond  unwaith  rw’i  wedi  gwisgo 
honno,  ond  ’rwy’n  edrych  yn  dda  ynddi,  wyddost. 

DAN  (yn  hurt)  :  O  ! 

LISA  :  “  O  !  ”  Pam,  wyt  ti  ddim  yn  credu  ’te  ? 

DAN  (yn  edrych  ar  y  cloc)  :  Odw,  odw,  cer  mla’n. 

LISA  :  Faint  ddwedes  i  ’nawr  ?  O,  ie’r  hat  a’r 
ddres.  Wel  dyna’r  par  o  sgidie  Sul  ges  i  erbyn  y 

10 


Y  TRYSOR  CUDD 


Gymanfa  Ganu,  fe  gostion  bum  swllt  ar  hugen,  ac 
am  y  clocs,  a’r  sgidie  bob  dydd,  wel,  fe  elli  di  roi 
dwy  bunt  yn  hawdd.  Aros  di  i  ni  ga’l  gweld.  0 
ie,  wyt  ti’n  cofio’r  diwmod  es  i  a  Shani’r  Bwlch 
i  ffair  Awst  Llanbed’  ?  Wel,  fe  waries  i  chweigen 
ar  ddim.  Ond  cofia  di,  rw’i  wedi  gofalu  rhoi 
chweigen  hefyd  at  y  weinidog’eth. 

DAN  :  A  weli  di  mo  honno  rhagor  !  O’s  gyda 
thi  rywbeth  eto  ?  Ma’  gyda  thi  lawn  digon 
yn  barod,  allwn  i  feddwl. 

LISi\.  :  Wel  Dani,  rho  eto  ddwybunt  ar  gyfer  y 
pethe  erill. 

DAN  :  Beth  yw  rheiny  ? 

LISA  :  O,  holi  yw  hynna.  Wel  ’nawr  ’te,  faint 
yw’r  cyfan  ? 

DAN  :  Wn  i  ddim  wir,  ma’r  pethe  erill  ’na  wedi 
’nrysu  i  ! 

LISA  :  Cymer  dipyn  o  bapur  ag  inc,  fachgen. 

DAN  (yn  codi  ar  ei  draed  yn  syn)  :  Lisa,  dim  o 
dy  gaws  di  ! 

LISA  :  Dere,  Dani  bach,  fe  ofala  i  amdana  ti. 
Dere,  yr  w’  i  am  ga’l  gwbod  yn  iawn.  ( Daw  â 
phapur  ac  inc  i’r  bwrdd.)  Dere,  fydd  scoler  fel 
ti  ddim  munud,  wyddost. 

DAN  (yn  edrych  yn  ofidus  ar  y  cloc)  :  O  !  Lisa , 
yr  wyt  ti’n  rhyfedd. 

LISA  :  Falle  ’mod  i  wir.  Dere  ’nawr,  dere. 

11 


Y  TRYSOR  CUDD 


( Y  mae  D ani  druan  wedi  ei  goncro.  Enwa  Lisa 
V  gwahanol  bethau  yn  lled  gyflym ,  a  chymer  Dan 
gyfrif  ohonynt.  Yna,  pan  fo  bron  yn  barod  ar 
cyfanswm,  cofia  Lisa  ’n  sydyn  ei  bod  wedi  anghofio’r 
pethau  eraill  !  Yna  aiff  yr  ymddiddan  ymlaen. 
Rhoddir  perffaith  ryddid  i’r  chwareuwyr  yn  yr 
helynt  hwn.) 

DAN  :  Ti  a  dy  bethe  erill  !  Cha  nhw  ddim 
mynd  i  lawr  yn  y  bill  ! 

LISA  :  Ond  ma  rhaid  iddyn  nhw  ! 

DAN  ( yn  sarrug)  :  Wel,  fe  gân’  fynd  ’te,  tase  ti 
am  roi  popeth  o  ’dd  yn  yr  Arch  ! 

LISA  :  Faint  yw’r  cyfan  Dani  ? 

DAN  :  Ten  pounds,  fifteen  shillings,  and  no 
pence.  Dynes  ddrud  wyt  ti,  Lisa. 

LISA  :  Dynes  ddrud  fydd  Jane  i  tithe,  ’machgen 
i  ! 

DAN  :  Ie,  dyna  be  rwy’n  weld  wir. 

LISA  :  A  beth  tase  ti’n  gorfod  talu  am  fwyd 
iddi  hi  a’r  plant  ?  Ond  gwell  i  ti  fynd  i  garu  ’nawr. 

DAN  :  O,  mi  af  i  garu,  paid  a  phryderu  ;  ond 
’nawr  ’rwy’n  cofio,  ma’n  rhaid  i  mi  weld  mistir 
cyn  mynd  ’to. 

LISA  :  Pam  :  wyt  ti’n  meddwl  y  cei  di  godiad 
cyn  mynd  ? 

DAN  :  Dim  perigl  merch  i.  ( Cwyd  oddiwrth  y 
bwrdd,  ac  eistedd  ger  y  tân,  a  chyn  ei  bibell.) 

LISA  :  B’le  ma  nhw  cyd  ?  Odi  John  yn  aros  ? 

12 


Y  TRYSOR  CUDD 


DAN  :  Na,  dw’  i  ddim  yn  credu. 

LISA  :  Pam  ? 

DAN  :  Wel,  rhyngot  ti  a  íì  Lisa,  dw’  i  ddim 
yn  credu  ma  gwas  ffarm  ddyle  John  fod.  Mae  e’n 
scoler  da  iawn  wyddost. 

LISA  :  Wel,  ’do’s  dim  rhaid  iddo  fod  yn  scoler 
mawr  i  dy  guro  di  a  minne,  ag  i  fod  yn  onest  wrthi  ? 

DAN  :  Nag  o’s,  ’rwy’n  cyíadde,  ond  nid  fì  yn 
unig  sy’n  dweyd,  cofìa  di.  Fe  ddywedodd  Jones  y 
Scŵl  fod  e’n  synnu  fod  y  fath  fachgen  galluog  wedi 
crwydro  i’r  ardal  ’ma,  na  ŵyr  neb  yn  iawn  o  b’le. 

LISA  :  0,  wir,  ’rown  i’n  meddwl  ma  gwas 

ffarm  oedd  e  wedi  bod  erio’d. 

DAN  :  Dyna  beth  ma’  ynte’nddweyd  hefyd,  ond 
all  e  ddim  cuddio  popeth,  weldi.  Hwyrach  i  fod 
e  wedi  ca’l  i  godi  ar  y  ffarm,  ond  ma’iddwylo  ’n  ’i 
fradychu.  ( Clywir  sŵn  traed,  a  daw  Ann  Morys 
i  mewn  fel  petai  wedi  bod  am  dro’r  prynhawn  yn 
y  pentref.) 

LISA  :  Ddaethoch  chi’n  ol  ? 

ANN  :  Do.  ( Gan  edrych  ar  y  cloc )  Fues  i  ddim 

yn  hir  hefyd,  dofe  ? 

LISA  :  Naddo  wir.  Welsoch  chi  mo  mistir  a 
John  o  gwmpas  yma  ?  Ma’  Dani  mewn  brys 
mawr  eisie  mynd - 

DAN  :  Paid  a  dweyd  anwiredd  Lisa.  Ma  ’da 
fìnne  bethe  erill  i  ga’l,  cofìa  ! 

13 


Y  TRYSOR  CUDD 


ANN  :  ’Rwy’n  credu  fod  dy  fistir  yn  dod.  (Daw 
John  ac  yntau  i  mewn.  AiffLiSA  i  baratoi  swper 
eto,  tra  eistedd  Ann  a  Dan  wrth  y  tân.) 

LISA  :  Fynnwch  chi  swper  ’nawr,  mistir  ? 

RISIART  :  Na  wna  i,  ’dos  dim  awr  a  hanner 
er  pan  gefes  i  fwyd  ddwetha. 

LISA  :  Wel,  fe  gaiff  John  y  bwrdd  iddo’i  hun 
heno  ’te.  (Aiff  John  at  y  bwrdd  i  swpera.) 

DAN  (yn  codi  i  fynd  allan)  :  Wel,  mistir,  fe 
ofynnodd  Jones  y  Rhos  i  mi  os  y  cai  e  fenthyg  eich 
mwnci  chi  ’fory. 

LISA  :  Wyddwn  i  ddim  fod  mwnci  gyda  chi, 
mistir  ! 

DAN  :  Bydd  dawel  ferch,  mwnci  ceffyl  ’odd  y 
dyn  yn  i  feddwl. 

RISIART  :  I  b’le  mae  e’n  mynd  ’te  ? 

DAN  :  Wel,  ’rwy’n  meddwl  ’i  fod  e’n  mynd  i 
briodas  ’i  ge’nder  ’fory,  ac  ma’i  fwnci  e’n  lled  fach. 

RISIART  :  O  caiff,  caiff.  Wyt  ti  wedi  addo 
mynd  ag  e  iddo  heno  ? 

DAN  (mewn  tipyn  bach  o  benbleth)  :  Wel - ie, 

ma’n  well  imi  ei  ga’l  heno,  os  nad  yw  e’n  wahan- 
i’eth  gyda  chi. 

RISIART  :  Aros  ’te,  cei  e  ’nawr,  falle  na  fydda 
i  ddim  wedi  codi  bore  fory. 

DAN  :  O’r  gore  mistir,  wir.  (Paratoa'r  ddau 
i  fynd  allan,  ond  wrth  fynd,  gofyn  Dan  yn  lled 

14 


Y  TRYSOR  CUDD 


ddistaw.)  Allwn  i  ddim  ca’l  benthyg  chweigen 
tan  ’fory  ? 

RISIART  :  Cei,  cei.  ( Gwèl  nad  oes  ddìgon  yn 
ei  logell,  yna  detgly’r  cwpwrdd,  ac  o'r  god  tyn 
sofren.  Fe  glÿr  cwpwrdd  eto,  ond  gedÿr  allwedd 
ar  ol.)  Hẁre.  Dyma  sofren  i  ti  :  fe  gewch  eich 

cyfioge  i  gyd  ’fory - hynny  yw,  cymaint  ag  sydd 

i  chi.  Wel,  dere  ynte.  (Aiff  y  ddau  allan.) 

ANN :  Gwell  i  minne  fynd  i  newid  y  dillad  ’ma 
wir.  (Aiff  allan  ai  het,  etc.) 

LISA  :  John,  glywsoch  chi  mistir  yn  dweyd  y 
caen  ni’n  cyfloge  fory  ? 

JOHN  :  Do. 

LISA  :  Ydych  chi’n  mofyn  codiad,  John  ? 

JOHN  :  Na,  dw  i  ddim  yn  mynd  i  ofyn  chwaith. 

LISA  :  O,  rŷch  chi’n  mynd  i  aros  ’te  ? 

JOHN  :  Arhoswch  i  ga’l  gweld. 

LISA  :  Wel  wir,  dw  i  ddim  yn  mynd  i  aros  os 
na  cha  i  bum  punt  ar  hugen.  Beth  ych  c/w’nddweyd  ? 

JOHN  :  O,  ’rŷch  chi’n  haeddu  hynny  wir. 

LISA  :  Odw - Ma’n  rhaid  i  mi  roi  bwyd  i’r 

moch  hefyd. 

JOHN  :  Cewch  chi  Lisa,  fe  ofala  i  amdana 
f’hun  yn  iawn. 

LISA  :  Wnewch  chi  ? 

JOHN  :  Gwnaf,  gwnaf  ;  cewch  chi. 

(Aiff  Lisa  allan,  a  chlywiry  bwcediyn  clindarddan, 
a  chân  hithau  bwt  o  hen  alaw.  Yn  awr  ac  eilwaith 

15 


Y  TRYSOR  CUDD 


cwyd  John  ei  olygon  oddiar  y  bwrdd ,  ac  edrych  ar 
y\cwpwrdd.  Yna,  o’r  diwedd  aiff  ato,  egyr  ef,  cymer 
afael  o’r  god,  tyn  ryw  dair  sofren  allan  ;  rhydd  y 
god  yn  ol,  a  chly’r  cwpwrdd  eto.  Cuddia’r  arian 
yn  ei  lawes,  ac  aiff  ymlaen  â’i  swper  yn  hamddenol. 
Yn  lled  fuan  daw  Ann  i  mewn,  ac  ä  i  eistedd  ger 
y  tân.  Ennyd  o  ddistawrwydd.) 

ANN  :  ’Rŷch  chi’n  dawel  iawn  heno,  John  ? 

JOHN  :  Odw  i  ?  Wel,  ’do’s  gen  i  fawr  iawn 
i’w  ddweyd.  Fe  fydde’n  dda  gen  i  pe  bai  gennyf 
gystal  tafod  a  Dan. 

ANN  :  Ma’  Dan  wedi  ei  freintio  y  tu  hwnt  i’r 
cyffredin.  Weles  i’r  fath  siaradwr  ag  e  erio’d. 
Mae  e  fel  melin  wynt.  Hen  gwmni  rhagorol  yw 
e,  rhaid  cyfaddef. 

JOHN  :  Wel,  yr  w’  i  wedi  treulio  blwyddyn 
eitha’  diddorol  yn  ’i  gwmni,  ac  yn  wir  fe  fydd 
chwith  garw  gyda  fi  ymadel  ag  ef.  Ond  fel  hyn 
y  mae  hi  yn  y  byd,  ac  yr  ydw  i’n  ddigon  cyfarwydd 
a  tharo  ffarwel  â  hen  gyfeillion  erbyn  hyn. 

ANN  :  Odych  chi  ? 

JOHN  :  O’r  annw’l,  odw.  Ma’r  hen  fyd  yma 
yn  gwneud  dyn  yn  galed  iawn.  Ro’dd  mam  yn 
arfer  dweyd  hynny,  ac  yr  w’  i’n  credu  ’i  geirie 
hi  ’nawr. 

ANN  :  Sefwch  chi,  b’le  ma’ch  mam  yn  byw  ? 

JOHN  (mewn  tipyn  o  benbleth)  :  Yn - yn 

Llanelech. 


16 


Y  TRYSOR  CUDD 


ANN  :  O  !  rown  i’n  arfer  meddwl  mai  yn 
Llanorwg  yr  o’dd  hi’n  byw. 

JOHN  :  Wel  ie,  dyna  lle’r  o’dd  hi,  ond  fe 
symudodd. 

ANN  :  Pryd  ? 

JOHN  :  Yn  o  ddiweddar. 

ANN  :  Ie,  ma’ch  tad  wedi  marw  ? 

JOHN  :  Odi,  odi. 

ANN  :  Druan  o’ch  mam. 

JOHN  :  Ie,  a  druan  o  ’nhad  hefyd.  Efe  o’dd  yn 
dwyn  ein  beichie  ni,  ond  fe  dorrodd  ’i  galon. 

ANN  :  Pam,  John  ? 

JOHN  :  Wel,  Ann,  fe  wyddoch  chi  gystal  a 
minne  na  thorrodd  gwaith  asgwrn  cefn  neb*  ond 
y  ma  siom  wedi  torri  llawer  calon.  Fe  garech 
chi  ga’l  gwbod  mwy  o’r  hanes  mi  wn,  ond  chewch 
chiddim  :  ’alla’  iddim.  Yr  w  i’  n  ceisio  anghofio’r 
hanes,  ac  felly  peidiwch  a  fy  mlino.  {Egyr  bapur 
newydd.  Ennyd  o  ddistawrwydd.) 

ANN  :  ’Rŷch  chi’n  hynod  hoff  o  ddarllen,  John, 
ond  ŷch  chi  ? 

JOHN  :  O,  odw,  ’rwy’n  ca’l  llawer  iawn  o 
ddiddordeb  a  Chysur  wrth  ddarllen.  Hen  gyfell 
da  yw  llyfyr. 

ANN  :  ’Do’s  dim  rhyfedd  hefyd,  oherwydd 
’rŷch  chi  wedi  ca’l  tipyn  o  ysgol. 

JOHN  :  Tipyn  bach,  falle,  dim  rhyw  lawer. 

17 


Y  TRYSOR  CUDD 


ANN  :  A  !  peîdiwch  chi  a  ’nhwyllo  i,  John, 
’rŷch  chi  wedi  ca’l  tipyn  go  lew. 

JOHN  :  Na,  sut  y  gallwch  chi  ddweyd  hynny  ? 

ANN  :  Ma’n  ddigon  hawdd  deall.  Fe  ddywedodd 
y  Scŵl  hefyd  wrthyf  yr  un  peth. 

JOHN  :  Y  Scŵl  !  Be  gebyst  ŵyr  eo’m  hanes  i  ? 

ANN  :  Wel,  ’rŷch  chi  wedi  darllen  pob  llyfyr 
sydd  gydag  e’n  ’i  lyfyrgell,  ac  yr  ydych  chi  wedi 
synnu  llawer  un  pan  siaradsoch  chi  nos  Fercher 
yn  y  Cyfarfod  Llenyddol.  ’Rwy’n  synnu  na  fyddech 
chi  wedi  siarad  ynghynt.  Cofiwch  chi,  yr  w  i  wedi 
ca’l  tipyn  bach  o  ysgol,  ond  yr  w’  i’n  sicr  eich 
bod  chi  wedi  ca’l  mwy,  ac  y  ma’r  bobol  yn 
gobeith’o  yr  arhoswch  chi  am  flwyddyn  eto-  yn 
yr  ardal  ’ma. 

JOHN  :  Wel,  wna  i  ddim  yn  wir. 

ANN  :  Gwnewch,  John,  fe  arhoswch. 

JOHN  :  Na  wna  i  wir.  Efalle  y  bydda  i  oddiyma 
nos  yfory. 

ANN  :  Pam,  John  ?  O’s  gyda  chi  rywbeth  yn 
ein  herbyn  ni  fel  teulu  ? 

JOHN  :  Dim  byd,  Ann.  Yn  wir,  ’rwy’n  hoff 
iawn  o’ch  tad.  Fe  garwn  i  fod  cystal  Cristion 
a’ch  tad,  a  ’dyw  e  ryfedd  yn  y  byd  gen  i  ’i  fod  e’n 
flaenor  yn  Peniel.  Dyn  da  yw’ch  tad. 

ANN  :  ’Rwy’n  gobeith’o  nad  o’s  gyda  chi  ddim 
byd  yn  f’erbyn  i  ? 


18 


Y  TRYSOR  CUDD 


JOHN  (gan  chwerthin)  :  O’s  debyg  iawn  !  Yr 
ŷn  ni’n  anghydweld  mor  amal,  ond  ŷn  ni  ? 

ANN  :  Wel,  John,  pam  nad  arhoswch  chi  ? 
Ydych  chi  eisie  codiad  yn  eich  cyflog  ? 

JOHN  :  Dim  o  gwbl.  ’Rwy’n  eithaf  hapus  fel 
hyn. 

ANN  :  Wel  wir,  John,  nid  gwas  ydych  chi, 
oherwydd  sôn  am  godiad  yn  barhaus  y  bydd  y 
gweision  fel  rheol.  Cofiwch  chi,  dw  i  ddim  yn  ’u 
beio  nhw  chwaith.  Arian  ydy w  ’u  hunig  hapus- 
rwydd  hwy,  ond  y  ma’n  amlwg  nad  arian  yw 
eich  hapusrwydd  chi. 

JOHN  :  Na,  nid  yw  arian  yn  rhoi  llawer  o 
hapusrwydd  i  mi. 

ANN  :  Wel,  John,  pam  nad  arhoswch  chi  ? 

JOHN  :  O  !  Ann,  allwch  chi  ddim  a  ’neall  i. 
Fedra  i  ddim  aros  yn  unlle’n  hir. 

ANN  :  Wel,  pam,  John  ? 

JOHN  :  O  !  peidiwch  a  ’mlino  i  Ann.  Arhosa 
i  ddim. 

ANN  :  Gwnewch  John. 

JOHN  :  Na  wna. 

ANN  (gan  godi  ar  ei  thraed ,  a  mynd  i  eistedd 
wrth  y  bwrdd  gyda  John)  :  John - John. 

JOHN  :  Wel  ? 

ANN  (mewn  llais  crynedig)  :  John,  arhoswch. 

JOHN  :  Na  wna  ddim. 

ANN  :  John - arhoswch - er  fy - mwyn  i. 

19 


Y  TRYSOR  CUDD 


JOHN  (mewn  syndod)  :  Beth  ddwedsoch  chi, 
Ann  ?  (Ni  etyb  Ann  :  cuddia  ei  hwyneb  â  chadach.) 

Ann - Ann - ’ro’wn  i’n  meddwl - ond  fedd- 

ylies  i  ddim  fod  pethe  fel  hyn. 

ANN  :  O,  John,  arhoswch  er  fy  mwyn  i. 

JOHN  :  Ann  fach,  beth  dda  ydw  i  i  chi  ?  Na, 
’dŷch  chi  ddim  yn  fy  neall  i  wir.  Gwell  yw  i  mi 
fynd.  Arhosa  i  ddim  wir. 

ANN  :  Na,  John,  chewch  chi  ddim  mynd  ! 

JOHN  (Clywir  swn  rhywun  yn  rhuthro  i’r  tŷ)\ 
Ust  !  (Afŷ'ANN  i  eistedd  ger  y  tân.) 

DAN  (yn  dyfod  i  mewn  yn  wyllt)  :  Weles  i  shwd 
beth  erio’d  ! 

JOHN  :  Be  sy’n  bod  Dan  ? 

DAN  :  Be  sy’n  bod,  wir  !  Os  bydd  dyn  eisie 
mynd  i  rywle,  ma  pob  drws  yma’nyfflon  !  B’le 
ma’r  mwrthwl  a’r  hoelon  ? 

JOHN  :  Be  sy’n  bod,  fachgen  ? 

DAN  :  O’r  argo’l  fawr  !  Ma’  drws  y  twlc  yn 
yfflon,  a’r  moch  wedi  dianc  ar  Lisa  !  (Chwilia 
gŵd  mewn  cornel,  a  cha  afael  yn  yr  hoelion  a’r 
mwrthwl.) 

JOHN  :  Garet  ti  ga’l  help,  Dan  ? 

DAN  :  Na,  diolch  i’r  annw’l,  ’rŷn  ni  wedi  ca’l 
nhw’n  ol,  ac  fe  hoelia  i  nhw’nddiogel  ’nawr,  ’rwy’n 
siwr.  Ddon’  nhw  ddim  allan  ragor  ta’r  cythrel 
ynddyn  nhw  !  (Daw  Risiart  Morys  i  mewn  â 
gwên  ar  ei  wyneb.) 


20 


Y  TRYSOR  CUDD 


RISIART  :  Dere,  Dan  bach,  ma’  Lisa’n  dy 
ddisgw’l  di. 

DAN  :  Disgw’l  wir  !  Ma’  digon  o  chwant  arna 
i  i’wchauhi  imewn  gyda  nhw.  Pwy  eisie  gweiddi 
“  Wheet  i  bach  ”  sydd  arni  nes  ’i  bod  hi  yn  y  twlc  ? 
Ma’  hi  fel  pe  bai  yn  cadw  Jubilee!  Yr  hen  ffwl  ! 

( Aiff  allan.) 

RISIART  :  Rhyw  dderyn  rhyfedd  yw  Dan. 
(Aiff  i  eistedd  ger  y  tân.  a  chyn  ei  bibell  tra 
eistedd  John  wrth  y  bwrdd  yn  darllen).  Be  sy 

yn  y  papur  heno,  John  ? 

JOHN  :  Wel  hanes  y  streic  sydd  ynddo  fwyaf. 
RISIART  :  Ydyn  nhw  wedi  penderfynu  dod 
allan  ? 

JOHN  :  Nag  ŷn  eto,  ond  ’rwy’n  credu  ma’  allan 
y  dôn’  nhw. 

ANN  :  Ma’  llawer  iawn  i’w  ddweyd  wedi’r 
cyfandros  aros  yny  wlad,  on’d  o’s  e  ’nawr?  ( Daw 

gwên  dros  wyneb  John.) 

RISIART  :  ’Dw  i  wir  ddim  yn  deall  bechgyn 
y  pylle  glo,  nag  w  i’n  onest  nawr. 

JOHN  :  Pam  nad  ych  chi,  Risiart  Morys,  yn  ’u 
deall  nhw  ? 

RISIART  :  Wel - wel - wel  ie. 

ANN  :  Cofiwch  chi’n  nhad,  holi  am  ’u  hawlie 
ma’r  bobol,  ond  te  fe,  John  ? 

JOHN  :  Ie. 


21 


Y  TRYSOR  CUDD 


ANN  :  Ac  os  na  chaiff  djm  ddigon  o  hawl  i  fy w 
ar  y  ddaear  yma,  wel,  ma’n  well  iddo  fynd  i  rywle 
arall.  Ond  fe  fydde’n  well  gen  i  weithio  mêr  fy 
esgym  ar  hyd  y  caëe  ’ma  na  mynd  i  lawr  am  noson 
i  berfedd  y  ddaear.  Wedi’r  cyfan,  ’rŷn  ni’n  ddiogel 
iawn  yn  yr  hen  wlad.  ’Do’s  fyth  ofan  cwymp 
arnon  ni,  ac  fel  ’ro’dd  John  a  minne’n  cytuno  gynne, 
’do’s  dim  gwahani’eth  faint  o  arian  gaiff  dyn,  ’all 
rheiny  fyth  a’i  wneud  yn  hapus. 

RISIART  :  Na,  na,  wrth  reswm.  Ynon  ni 
ma’r  hapusrwydd.  Ond  sut  ma’  ca’l  gaf ’el  ynddo — 
dyna’r  gamp,  ond  te  fe,  John  ? 

JOHN  :  Ie,  ie. 

RISIART  :  Ond  mae  e  bob  amser  yn  ein  hymyl 
ni  hefyd.  Dyma  enghraifft  i  chi’n  awr,  i  brofi’r 
pwnc  o’r  ’Sgrythur.  ’Rŷch  chi’n  cofio’r  dyn 
hwnnw  yn  y  ddameg  yn  aredig.  Yn  ol  bob  tebyg, 
’do’dd  e  erio’d  wedi  bod  yn  aredig  y  cae  ond  rhyw 
ddiwmod  dyma  swch  yr  hen  arad’  drwyddo,  a 
dyma  fe’n  ca’l  gafel  mewn - 

ANN  :  Trysor - Ie.  Pwy,  tybed,  odd  wedi’i 

guddio  fe  ? 

RISIART  :  Wel,  Ann  fach,  pwy  wyt  ti’n  meddwl 
sy’n  rhoddi  llawenydd  yn  ein  calonne  ni  ? 

ANN  :  Duw. 

RISIART  :  Ie,  wrth  reswm.  Wel,  rhywun 
tebyg,  wyt  ti’n  gweld,  o’dd  wedi  cuddio’r  trysor 
yn  y  maes,  on  te  fe,  John  ? 

22 


Y  TRYSOR  CUDD 


JOHN  :  Hwyrach,  a  hwyrach  ma’  rhywun 
digon  annhebyg  hefyd. 

ANN  (fel  mellten)  :  Ie,  ’nhad,  chi’n  gweld,  falle 
ma’rhywun  o’dd  wedi  mynd  i  guddio’i  dalenteo’dd 

e  ?  (Edrych  John  yn  syn  ar  Ann,  a  daw  gwèn 
dros  ei  wyneb.) 

RISIART  :  Wel,  wrth  reswm,  rhaid  inni  beidio 
ag  esbonio  pob  cymal,  weli  di.  Un  gwirionedd 
mawr  sydd  ymhob  dameg.  Pwynt  mawr  y  ddameg 
yna  i  mi,  beth  bynnag,  yw  fod  y  dyn  wedi  ca’l 
gafel  yn  y  trysor  yn  i  ga’i  hunan,  a  ’dyw  e  fawr 
wahani’eth  mewn  gwirionedd  pwy  cuddiodd  e. 

ANN  :  Go  anamal  y  bydddyn  yn  ca’l  gaf’el  mewn 
trysor  wrth  aredig  yn  y  dyddie  ’ma.  John,  gawsoch 
chi  rywbeth  erio’d  ? 

JOHN  :  E  ?  Naddo  fi.  Wel  do,  fe  gefes  nyth 
ambell  i  hen  lygoden.  “  The  best  laid  schemes  of 
mice - ” 

ANN  :  Ond  y  ma’n  rhaid  cydnabod  hefyd  fod  y 
wlad  yn  iach,  ac  yn  wir,  be  all  dyn  wneud  wedi 
coili  i  iechyd  ? 

JOHN  :  ’All  pawb  ddim  aros  yn  y  wlad. 

ANN  ( gyda  gwën )  :  Ond  fe  all  rhai. 

RISIART  :  Ydych  chi’n  meddwl,  y  gallech 
chi,  John,  aros  byth  yn  y  wlad  ? 

JOHN  :  Cwestiwn  lled  galed  yw  hwnna,  Risiart 
Morys.  Wel,  pe  bawn  i’n  ca’l  aros  byth  yma, 

23 


Y  TRYSOR  CUDD 


fe  arhoswn,  ond  am  na  cha  i  aros  fyth  felly,  ’dyw 
e  fawr  wahani’eth  gen  i  b’le’r  af  i. 

RISIART  :  O  !  be  sy’n  eich  rhwystro  chi  i 
aros  ’te  ? 

ANN  :  ’Dos  dim,  ’nhad,  dim  yn  y  byd. 

RISIART  :  Shwd  y  gwyddost  ti}  Ann  fach  ? 

ANN  :  Gwn  yn  iawn.  (John  yn  teimlo’n 
anesmwyth.)  Ond  ’y  nhad,  yn  wir  ma’n  rhaid  i  ni 
roi  tipyn  bach  o  godiad  yn  ’u  cyfioge  nhw.  Dyma 
Dan  a  Lisa  ’nawr,  ’chewch  chi  byth  well  rhai  na 
nhw.  Dw  i  ddim  yn  deall  fod  John  yn  gofyn  am 
godiad,  ond  fe  gaiff  ynte,  ac  ’rwy ’n  siwr  yr  arhosith  e. 

JOHN  :  Ann  !  rw’  i  wedi  dweyd  wrthych  chi 
o’r  blaen,  arhosa’  i  ddim!  ( Edrych  Ann  yn  benisel 
iawn.  Ennyd  o  ddistawrwydd.) 

RISIART  :  Peth  rhyfedd  yw  i  chi  fynd  oddiyma 
heb  yr  un  rheswm  yn  y  byd.  Weles  i  yr  un  gwas 
yn  gwneud  tro  fel  hyn  â  mi  o’r  bla’n.  Blwyddyn 
i’r  wythnos  nesa’  y  daethoch  chi  aton  ni,  ac  yr 
wy  ’n  credu  eich  bod  chi  erbyn  hyn  wedi  gwneuthur 
eich  cartre’  yma,  ond  ŷch  chi  ? 

JOHN  :  Wel - fe  all  dyn  fel  fi  wneuthur  ei 

gartre’  ymhob  man - os  cartre’  hefyd.  Yr  w’  i 

wedi  colli  golwg  ar  gartre’,  Risiart  Morys.  Duw 
sy’n  gwbod  !  ( Cwyd  ar  ei  draed,  a  chymer  ei  gap 

yn  ymyl,  gan  baratoi  i  fynd  allan.)  Na  wir,  dw’ 
i  ddim  yn  mynd  i  aros.  Dw’  iddim  yn  deall  fy 
hun  yn  iawn,  ond  arhosa’  i  ddim. 

24 


Y  TRYSOR  CUDD 


ANN  (gan  godi  ar  ei  thraed  a  sefyll  rhyngddo 
a’r  drws)  :  *Nawr,  John,  arhoswch  dipyn  bach. 
Eisteddwch  i  lawr  inni  ga’l  siarad  ynghylch  y 
cyfan. 

JOHN  :  Na,  welwch  chi  Ann,  ma’n  rhaid  i  mi 
fynd  i’r  siop  cyn  cau.  Rhaid  yn  wir.  Fe  gewch 
chi  siarad  am  y  peth  heno  a  ’fory.  Ond  gadewch 
i  mi  fynd  ’nawr. 

ANN  :  Wel - o’r  gore  ’te  (gedy  iddo  fynd.) 

Peidiwch  chi  a  bod  yn  hir.  (Aiff  John  allan. 
Cofia  Ann  yn  sydyn  am  rywbeth.)  “  O,  ma 

eisie - ’  (Egyr  y  drws  a  geilw  ar  John  i  ddych- 

welyd.  Clywir  John  yn  atéb  :  yna  dywed  Ann 
yn  ddistaw  wrth  ei  thad.)  ’Nhad,  rhowch  sofren 
i  John  fel  rhodd.  ’Rwy’n  credu  ei  bod  yn  well  i 
ni  ga’l  tipyn  o  siwgwr  yma  hefyd.  (Daw  John 
i  mewn.) 

RISIART  :  Wel,  ti  sy’n  gwbod  ore. 

ANN  :  A  ddewch  chi  a  phedwar  pwys  o  siwgwr 
o’r  siop,  John  ? 

JOHN  :  Do’,  ar  unwaith,  ond  gwell  yw  i  chi 
dalu  ’fory.  (Yr  hyn  wnaeth  i  John  feddwl  am  y 
talit  oedd  gweld  Risiart  Morys  yn  chwilio  ei  logell 
am  yr  allweddau.) 

RISIART  :  Rhoswch,  John - b’le’  rw’  i  wedi 

rhoi  nhw  ’te  ?  (Yna  feu  gwëlyng  nghlo’r  cwpwrdd.) 
O  !  fe’u  gadewes  nhw,  ’rwy’n  gweld.  (Egyr  y 
cwpwrdd,  a  chwilia’r  god.) 

25 


Y  TRYSOR  CUDD 


JOHN  :  Gwell  yw  i  chi  dalu  ’fory,  Ann. 

ANN  :  O’r  gore.  Ond  ’rhoswch  funud. 
RISIART  (yn  wyllt)  :  Helô  !  Ann,  fuest  ti’n 
benthyca  rhywbeth  o’r  god  yma  ?  (Daw  â  hi  i’r 

goleu.) 

ANN  :  Naddo  fi.  Pam  ? 

RISIART  :  Wel,  ma  ’na  rywun  wedi  bod  yma. 
ANN  :  ’Nhad  ! 

RISIART  :  Ie,  ’dwyt  ti  ddim  tamed  lles  o  siarad, 
ma  ’na  arian  wedi  mynd. 

JOHN  :  Beth  ? 

ANN  :  Pryd  ?  Faint  ? 

RISIART  :  Wel,  yr  oedd  yna  ddeg  punt  gynne, 
ond  ’do’s  yna  ddim  ond  chwech  yn  awr. 

ANN  :  Faint  roesoch  chi  i  Dan  ? 

RISIART  :  Sofren. 

ANN  :  Ydych  chi’n  siwr  ? 

RISIART  :  Odw’n  berfîaith  siwr - b’le  ma 

nhw  ?  (Aiff  yn  wyllt  i’r  drws.  a  geilw,)  Lisa  ! 
Lisa  !  (Clywir  rhywun  yn  ateb  yn  y  pellter.)  Odi 
Dan  yna  ?  Dewch  i’r  tŷ  eich  dau  ar  unwaith. 
(Clywir  y  ddau  yn  ateb  :  “  ’Rŷn  ni’n  dod.’’)  Fu 
rhai  ohonoch  chi  allan  ? 

ANN  :  Naddo,  ’rŷn  ni  wedi  bod  yn  y  tŷ  drwy’r 
nos. 

JOHN  (Jel  petai  yn  ennill  nerth)  :  Wel,  ma’  hyn 
yn  beth  rhyfedd,  ond  yw  e  ? 

26 


Y  TRYSOR  CUDD 


RISIART  (yn  benisel)  :  Be  gynllw’n  o’wn  i’n 
gad’el  yr  allwedde  ar  ol  ? 

ANN  :  Wel,  ’nhad,  es  i  ddim  â  nhw. 

RISIART  (yn  agor  y  cwpwrdd  eto,  ac  yn  edrych 
i  mewn)  :  Ma’  nhw  wedi  mynd. 

JOHN  :  Wel,  Morys,  dyma  fi  i  chi,  chwiliwch 
fi  os  ydych  chi’n  credu  mai  fi  sydd  wedi  mynd  â 
nhw. 

RISIART  :  Pwy  sy’n  dweyd  hynny  ?  ’Rwy’n 
eich  credu  chi  ar  eich  gair,  ’machgen  i. 

ANN  :  Ydych  chi’n  siwr  ma’  deg  punt  o’ddgyda 
chi  ? 

RISIART  :  Ann  fach,  beth  wyt  ti’n  feddwl, 
dwed  ? 

ANN  :  Gobeith’o  nad  yw  Lisa  wedi  mynd  â 
nhw.  (Gyda  hyn  clywir  swn  y  drws  allan  yn  agor 
a  Lisa  a  Dan  yn  ymddadleu  ynghylch  y  moch. 
Deuant  i  mewn.) 

DAN  (gan  sychur  chwŷs  oddiar  ei  dalcen)  : 

Diolch  ddweda  i  ! 

RISIART  :  Lisa,  dere  yma. 

LISA  :  Be  sy  ? 

RISIART  :  Fuost  ti  yn  hwn  heno  ?  ( Gan 

gyfeirio  at  y  cwpwrdd.) 

LISA  :  Naddo  fi.  (Mewn  syndod.)  Pam  ? 

RISIART  :  Fuost  ti,  Dan  ? 

DAN  :  Yr  argo’l  fawr!  (Gan  gyfeirio  at  Lisa.) 
B’le  ges  i  amser  i  fynd  iddo  ? 

27 


Y  TRYSOR  CUDD 


LISA  :  Be  sy’n  bod,  mistir,  ydych  chi  wedi  colli 
rhywbeth  ? 

RISIART  :  Odw,  gwaetha’r  modd.  Faint  roddes 
i  iti  gynne,  Dan  ? 

DAN  :  Sofren. 

RISIART  :  Dyna  oeddwn  inne’n  feddwl. 

DAN  (yn  ei  thynnu  o’i  bwrs)  :  Ie,  ie,  dyma  hi  i 
chi. 

RISIART  (wrth  Lisa)  :  Wyt  ti’n  siwr,  Lisa  fach, 
na  fuest  ti  ddim  yn  twrio  yn  y  cwpwrdd  ? 

LISA  (yn  torri  allan  i  wylo)  :  Naddo  fi,  mistir, 
beth  own  i’n - 

DAN  :  Cer,  yr  hen  fabi,  pwy  sy’n  dweyd  dy  fod 
ti  wedi  ’u  dwyn  nhw  ? 

LISA  (yn  llefain  eto)  :  Ddyges  i  ddim  eriod - 

DAN  :  Paid  a  llefen  yn  uchel,  Lisa,  ne  fe  ddaw’r 
moch  ma’s  eto  ! 

ANN  :  Chware  teg  i  Lisa.  Lisa  fach,  ’do’s  yma 
neb  yn  meddwl  dy  fod  ti  wedi  dwyn  yr  arian. 

RISIART  :  Nag  o’s,  ’y  merch  i.  Ma’  hyn  yn 

beth  rhyfedd - ond  falle  mai  fi  sy’n  camgymryd 

wedi’r  cyfan.  ’Rwy’n  eich  rhoi  chi’n  rhydd,  beth 
bynnag.  Efalle  y  dof  o  hyd  iddyn  nhw  eto. 

DAN  :  Ma’n  bryd  i  fi  fynd,  allwn  i  feddwl. 
(Aiff  allan.) 

RISIART  (yn  eistedd  yn  benisel  wrth  y  bwrdd. 
Lisa  yn  llefain  o  hyd)  :  Pam  wyt  ti’n  llefen,  Lisa  ? 

28 


Y  TRYSOR  CUDD 


ì, 


ANN  :  Ie,  Lisa  fach,  ’do’s  neb  yn  meddwl  am 
3  eiliad  eich  bod  chi  wedi  mynd  â  nhw.  (Aiff  Lisa 

allan  yn  araf  gan  wylo.)  ’Nhad,  roesoch  chi 
arian  i  John  i  fynd  i’r  siop  ? 

RISIART  :  Bum  i  bron  ag  anghofio.  (Estyn 
bunt  iddo.)  Cymerwch  chi  hynna,  John,  fel  arian 
poced. 

JOHN  (mewn  syndod)  :  Na  chymera’n  wir.  (Yn 
ei  rhoddi  ar  y  bwrdd.)  Dim  o  gwbl. 

ANN  :  Tewch  sôn,  John  ;  cymerwch  hi  ar 
unwaith. 

JOHN  :  Na  wna  ;  ’do’s  dim  o’i  hangen  arnaf, 
ond  diolch  i  chi’r  un  peth. 

,  RISIART  :  Cymerwch  hi,  ’machgen  i;  cymerwch 

hi  ;  falle  bydd  ei  hangen  arnoch  eto.  Pwy  sy’n 
gw’bod  ?  (Cymer  John  yr  arian  yn  drist.  Cly 
Risiart  y  cwpwrdd  yn  ddiogel.)  B’le’r  aeth 
Dan  ?  Rwy’n  siwr  iddo  fynd  heb  y  mwnci  eto. 
(Aiff  allan  i  edrych.) 

ANN  :  Gwell  yw  i  finne  edrych  os  ydy w  popeth 
yn  iawn  ar  y  llofft.  (Aiff  allan  i  gyfeiriad  y  llofft.) 

Cofiwch  chi  ddod  adre’  yn  gynnar,  John. 

JOHN  :  Gwnaf,  gwnaf. 

( Y  mae  John  yn  barod  i  fynd  i’r  pentref,  ond  nid 
ä.  Egyr  y  drws  allan,  ac  nid  oes  swn  neb  i’w  glywed 
o  gwrnpas.  Aetli  Lisa,  maen  debyg,  tna’r  beudy, 
ac  wedi’r  cyfan  nid  oes  neb  a  fedr  gydymdeimlo’ n 
well  weithiau  nag  anifail  ffel.  Ysmociai  Risiart 

29 


Y  TRYSOR  CUDD 


Morys  yn  dawel  yng  nghwmni’r  gaseg  las.  Yn 
dawel  ?  Wel,  na,  nid  yn  hollol  felly,  ond  edrychai  ar 
yr  ochr  oleu  gan  obeithio  y  deuai  o  hyd  i’r  arian  eto. 
Yn  sicr  ni  phallai  ei  jfydd  yng  ngonestrwydd  ei 
blentyn  a’i  wasanaethyddion.  Caea  John  y  drws 
drachefn,  a  syll  i  gyfeiriad  y  cwpwrdd  ;  aiff  ato  ; 
tyn  yr  arian  o’i  lawes,  ac  edrych  arnynt.  Cais  agor 
y  cwpwrdd  yn  daer,  ond  y  mae  ynglô!  Gwelwa,  a 
syll  ar  yr  arian  yn  ei  law  o  hyd.  Cais  agor  y 
cwpwrdd  eto,  ond  y  mae’r  cyfan  yn  ofer.  Gyda 
hynny  daw  Ann  i  mewn.) 

ANN  (  yn  synnu  gweld  John  yno  o  hyd)  :  John! 

Aethoch  chi  ddim - (Ni  etyb  John.) - Ydych 

chi’n  mynd  Tr  pentre  ? - Be  sy’n  bod  ?  (Ni 

ddywed  John  yr  un  gair.)  John  (gan  gyfeirio  at  y 

cwpwrdd)  beth  oeddech  chi’n  geisio’i  wneud, - 

ai  ceisio  rhoi’r  arian  yn  ol  oe’ch  chi  ? 

JOHN  (mewn  syndod)  :  Beth  ? — Ie,  ie  ;  ond  fedra 
i  ddim. 

ANN  :  Medrwch,  John,  mae  allwedd  gennyf  i! 

(Rhydd  John  yr  arian  i  Ann  ;  egyr  hithau’r 
cwpwrdd  i’w  rhoi’n  ol.) 

ANN  :  Peidiwch  a  phryderu  dim.  Fe  fedrwn 
guddio’r  helynt  hwn  yn  rhwydd. 

JOHN  (yn  benisel) :  O  !  Ann,  ma’n  rhaid  i  mi 
fynd. 

ANN  :  Ond  cofiwch  chi  ddod  yn  ol  yn  gynnar. 

30 


Y  TRYSOR  CUDD 


JOHN  :  Na,  Ann!  rwy’n  dweyd  wrthych  chi, 
ma’n  rhaid  i  mi  fynd! 

ANN  :  I  b’le,  John  bach  ?  ( Rhydd  ei  llaw  ar  ei 

ysgwydd .) 

JOHN  (mewn  llais  crynedig)  :  Mi  af  yn  ol  bob 
cam  i’r  hen  aelwyd  at  fy  mam.  (Rhydd  ei  law  ar 
ei  hysgwydd ,  a  dywed  yn  benderfynol),  Rwy’n  mynd! 


Llen. 


CARDIFF 


THE  EDUCATIONAL  PU3LISHING  CO.,  LTD. 


E.P.C.  New  List  of  Plays  &  Dramas 

IN  ENGLISH  AND  WELSH. 


YR  HEN  SCWLIN.  (/.  Lloyd  Jones.) 

DAFYDD  AP  GWILYM.  A  Romantic  Cantata.  ( Harry  Evans.) 
PLANT  Y  PENTREF.  Welsh  School  Play  with  music. 

OWAIN  GLYNDWR.  Nos.  1  to  7.  Short  Plays  for  Schools. 
CASTELL  MARTIN.  (D.  T.  Davies.) 

FFROIS.  (D.  T.  Davies.) 

THE  SECOND  SON.  (Naunton  Davies.) 

THE  EPIDEMIC.  (Naunton  Davies.) 

A  MONOLOGUE  FOR  ME.  ( Naunton  Davics.) 

THE  CONVERSION.  (Naunton  Davies.) 

THE  SCHEMER.  (Naunton  Davies.) 

THE  ARROGANCE  OF  POWER.  ( Naunton  Davies.) 

THE  HUMAN  FACTOR.  (Naunton  Davies.) 

THE  CRASH.  ( Naunton  Davies.) 

COLLI  AC  ENNILL.  (W.  Bryn  Davies.) 

THE  FOUR-LEAVED  CLOVER.  (Betty  Eynon  Dauies.) 

Y  FAM.  (Belty  Eynon  Davies  a  Kate  Roberts.) 

SANTA  CLÔS.  (Megfam.)  < 

TWCO  ’FALAU.  (Megfam.j 
CANU  CAROLAU.  (Megfam.) 

DYDD  PEN-BLWYDD  MEGAN.  (Megfam.) 

MERCHED  Y  MWMBWLS.  (Megfam.) 

THE  RETURN.  (M.  J.  Lewis-James.) 

ALBERT’S  WAY  OUT.  (Muriel  S.  M.  Evans. 

Y  TRYSOR  CUDD.  (D.  Lloyd  Jenkins.) 

IOLO.  (John  D.  Lewis.) 


Lictncti  for  PtMic  Pcrformanct  to  bt  obtained  from 

The  Educational  Publishing  Company,  Ltd,,  Cardiff. 


